สง ฆ มณฑล หลง พุทธกาล 

ปฐม สังคายนา 



จาก หนังสือ ประ ว้ติ ศาสตร์ พระ พุทธ ศาสนา 



โดย อ. เสถียร โพ ธินัน ทะ 



บท ท ๖ 



ส์งฆ มณฑล หลง พุทธ กาล 

๐00 

ปฐม สังคายนา 

เมื่อ พระ สัมมา สัม พุทธเจ้า เสด็จ ดับ ขัน ธ ปรินิพพาน ลง ปรากฏ ว่า มี 
พระ มหาสาวก ท สำคัญ ยัง คง มี ชีวิต อยู่ หลาย พ่าน เช่น พระ มหา กัสส ปะ 
พระ อนุ รุทธ ะ พระ อุป วา ณะ พระ จุน ท กะ พระ ควัม ปติ พระ กุมาร กัสส ปะ 
พระ อานนท์ พระ มหา ภัจ จา นะ พระ อุ เท นะ เป็น ต้น พ่าน อง ว่า พระ 
มหา ภัสส ปะ เป็น ผู้ทรง คุณวุฒิ ทั้ง เป็น พระ มหา เถระ กว่า พระ สาวก ทุก ผู้ อยู่ 
จึง ได้ เป็น หัว หน้า สงฆ์ เมื่อ จัดการ ปลง พระ พุทธ สรีระ เรียบ ร้อย แล้ว 
พระ มหา กัสส ปะ ได้ ปรารภ แก่ที่ ประชุม สงฆ์ ณ เมือ งกุสิ นารา ถึง การ 
ร้อย กรอง พระ ธรรม วินัย ให้ เป็น หลัก ฐาน ด้วย อ้าง เหตุ ๓ ประการ คือ 

๑. เพราะ พอ ปรากฏ ว่า ข่าว ปรินิพพาน ของ พระ ศาสดา แพร่ 

หลาย ก็มีพ ระ เฒ่า รูป หนึ่ง ที่ อสุ ภัท ทะ (ไฝ ใ ข่อ งค์ที่ เป็น ป้จฉิ ม สาวก) 
กล่าว ถ้อย คำ แสดง เจตนารมณ์ เป็น เสีย น หนาม ต่อ พระ ศาสนา ทำนอง ว่า 
พระ พุทธเจ้า ปรินิพพาน ไป แล้ว ก็ดี พวก เรา จะ ได้ พ้น จาก การ ปกครอง 
ไม่ ต้อง มีผู้ ใด มา คอย ตัก เตือน บัญญัติ โน่น บัญญัติ นึ่ว่า ข้อ นี้ เธอ ไม่ ควร 
ทำ ข้อ นี้ เธอ ควร ทำ 

๒. เพราะ พระ พุทธ ดำรัส ที่ รับ สั่ง แก่ พระ อาน นทเถระ เจ้า ว่า 
พระ ธรรม วินัย จัก เป็น ศาสดา แทน พระองค์ ใน กาล ที่ พระองค์ ล่วง ไป 
ถ. เพราะ รำลึก ถึง คุณ พระ ศาสดา ที่มี ต่อ ทำ น เอง 

สำหรับ เรื่อง พระ เฒ่า สุภัท ทะ กล่าว วาจา เป็น เสี้ยน หนาม นั้น 

พิเคราะห์ ดู เห็น ว่า จะ ไม , ใช่ มี แต่ พระ สุภัท ทะ รูป เดียว เท่า นั้น คง จะ มี ปา ป- 




เสถียร โพ ธินัน ทะ ๕๗ 

ภิกษุ อีก ไม่ ใช่ น้อย ที่มีค วาม คิด เห็น อย่าง พระ สุภัท ทะ ความ ข้อ นี้ เมื่อ ไป 
สอบ สวน กับ เรื่อง ราว ทาง ฝ่ายมหายาน เข้า ก็ ได้ พบ ความ จริง ว่า นอก จาก 
พระ สุภัท ทะ แล้ว ยัง มี อลัชชี ภิกษุ ที่มี ทิฐิ ดัง นั้น มาก และ นอก จาก นี้ก็ 
ปรากฏ ต่อ มา ว่า มี พระ ต่าง บ้าน ต่าง เมือง อีก หลาย หมู่ หลาย คณะ ต่าง ถือ ข้อ 
ปฏิบัติ ตาม เจ้า หมู่ เจ้า คณะ ของ ตน ไม่ ยอม เข้า หมู่ กับ ฝ่าย สงฆ์ ที่มีพ ระ 
มหา กัสส ปะ เป็น ประมุข อยู่ ดัง ที่ ได้ พรรณนา เหตุผล ไว้ ใน บรรพ หนึ่ง แล้ว 
เมื่อ พระ มหา กัสส ปะ เสนอ ความ เห็น นี้ ใน สภา สงฆ์ เมือ งกุสิ นารา ก็ ลง มติ 
เห็น ชอบ ด้วย แต่ การ สังคายนา นั้น พระ มหา กัสส ปะ เลือก สรร แต่ เฉพาะ 
พระ อร หัน ต บุคคล ที่ ได้ ปฏิสัมภิทา และ อภิญญา ให้ เข้า ประชุม ร้อย กรอง 
พระ ธรรม วินัย เท่า นั้น พระ อริยบุคคล นอก นั้น ตลอด ลง มา ถึง ปุถุชน สงฆ์ 
ได้ เว้น เสีย มิ ให้ เข้า ประชุม ใน ตำนาน ว่า ได้ พระ อรหันต์ ๔๙๙ รูป (เว้น 
หนึ่ง ไว้ เพื่อ พระ อานนท์) แล้ว ได้ นัด วัน ประชุม ใหญ่ กัน ณ ถํ้า สัตตบรรณ- 
คูหา เมือง ราช คฤห์ แคว้น มคธ เพราะ เวลา นั้น แคว้น มคธ กำลัง เป็น มหา 
อำนาจ พระ เจ้า อชา ต ศัตรู ผู้ ครอง แคว้น ก็มี ราชานุ ภาพ อัน ยิ่ง ใหญ่ อาจ ให้ 
ความ อุปถัมภ์ การ ลัง คาย นา ให้ สำเร็จ ลุล่วง ไดัดี (ดู เรื่อง อาณาจักร มคธ ยุค 
พุทธกาล ของ ส. โพ ธินัน ทะ) แล้ว' พระ มหา ถัสส ปะ กับ' พระ มหา เถระ อื่น ๆ 
ต่าง ก็ พา บริวาร ของ ตน ๆ แยก ย้าย ท่อง เที่ยว ไป เทศนา ดับ ความ ระทม 
ทุกข์ ของ มวล ประชากร พุทธ บริษ้ ท่ใน การ จาก ไป แห่ง พระ ศาสดา ทาง เมือง 
กุสิ นารา เอง ก็ ปรากฏ ว่า มี พระ เถระ รูป หนึ่ง ชื่อ พระ ปุณณ เถระ ๑ พา บริวาร 

0 เรื่อง พระ ปุณณ ะนี้ ปรากฏ ใน สุมัง คล วิลาสินี หน้า ๘ จะ เป็น องค์ เดียว กับ พระ ปุณณ ะ องค์ ที่ 
เป็น เอตทัคคะ ทาง ธรรม ก ถึก หรือ ว่า จะ เป็น พระ ปุ ณ. ถา, ะ ชาว แคว้น สุ นา ปรัน ตะ ที่ฃึ้น ชื่อ ว่า มี 
ขันติ มั่น นัก แต่ คง ไม่ ใช่ องค์ นี้ เพราะ ปรากฏ ว่า ท่าน ปรินิพพาน ใน ขณะ อ ยู' ใน พรรษากาล ที่ 
กุฬ กา ราม ยัง มี อีก องค์ หนึ่ง คือ พระ ปุณณ กะ หนึ่ง ใน จำนวน ๑๖ คน ที่ พา วรี พราหมณ์ ส่ง มา 
ทูล ถาม ปัญหา กับ พระ พุทธองค์ ยัง สงสัย ใน ท่าน ทั้ง ๒ นี้ จะ เป็น องค์ ใด กัน แน่ ฝาก ท่าน ผู้รู้ 
วินิจฉัย ด้วย 



๕๘ ประวัติ ศาสตร์ พระ พุทธ ศาสนา 

๗๐๐ มา พัก อยู่ คอย ปลอบ มหาชน ที่ หลั่ง ไหล กัน มา จาก ทิศา นุ ทิศ เพื่อ 
นมัสการ พระ บรมธาตุ 

เมื่อ จวน เวลา เข้า พรรษา พระ อรหันต์ ผู้ รับ เลือก ให้ เข้า ประชุม ต่าง ก็ 
มา พร้อม กัน ที่ กรุง ราช คฤห์ ก่อน จะ ถึง ประชุม วัน หนึ่ง พระ อานนท์ ก็ ได้ 
พยายาม บำเพ็ญ เพียร จน ได้ บรรลุ พระ อร หัน ต ภูมิ ได้ เข้า ร่วม ประชุม ครบ 
องค์ สังฆ สภา ได้ ลง มติ ให้ พระ มหา กัสส ปะ เป็น ประธาน และ เป็น ผู้ ชัก ถาม 
พระ ธรรม วินัย ใน ตำนาน ของ ฝ่าย เถรวาท ว่า พระ อานนท์ ได้ เป็น ผู้ 

วิสัชนา พระ สูตร และ พระ อภิธรรม พระ อุ บาลี เป็น ผู้ วิสัชนา พระ วินัย 

มติ ที่ ประชุม เกี่ยว กับ สิกขาบท 

ใน ปฐม สังคายนา ครั้ง นั้น พระ อานนท์ เถระ เจ้า ได้ กล่าว แก่ที่ ประชุม 
(ฬ จิ 

สงฆ์ ถึง พระ พุทธ านุญ าต ข้อ ที่ ให้ สงฆ์ ถอน สิกขาบท เล็ก น้อย ได้ ที่ ประชุม 
ได้ ถาม พระ อานนท์ ว่า “ท่าน อานนท์ ! ก็ ท่าน ได้ ทูล ถาม พระ ผู้มีพ ระ ภาค 
หรือ ว่า พระ เจ้า ข้า ! สิกขาบท เล็ก ๆ น้อย ๆ เป็น ไฉน” พระ อานนท์ 
ตอบ ว่า มิ ได้ ทูล ถาม ไว้ เลย ครั้ง นั้น ที่ ประชุม ต่าง มี ความ เห็น เป็น 
ต่าง ๆ พระ เถระ บาง พวก ก็ ว่า เว้น ปาราชิก ๙ เลีย ที่ เหลือ จัด เป็น สิกขา- 
บท เล็ก น้อย บาง พวก ว่า ยก เว้น ปาราชิก ๔ สังฆาทิเสส ๑๓ อ , นิยต ๒ 
เลีย ที่ เหลือ จัด เป็น สิกขาบท เล็ก น้อย บ้าง ก็ ว่า เว้น ปาราชิก ฯ สังฆา- 

ทิเสส ฯ อนิย ต ฯ และ นิสสั คคิย ปาจิตตีย์ ๓๐ เสีย ที่ เหลือ จัด เป็น 
สิกขาบท เล็ก น้อย บ้าง ก็ ว่า เติม ปาจิตตีย์ ๙๒ เสีย ที่ เหลือ จัด เป็น 
สิกขาบท เล็ก น้อย บ้าง ว่า เติม ปาฏิ เท สนี ยะ ๔ ลง ไป อีก ที่ เหลือ จึง เป็น 
สิกขาบท เล็ก น้อย เมื่อ มติ ที่ ประชุม แตก ต่าง กัน เช่น นี้ พระ มหา กัสส ปะ 
จึง ได้ กล่าว ตัด เสีย ว่า “ดู ก่อน อาวุโส ! ขอ สงฆ์ จง ฟัง ข้าพเจ้า สิกขาบท 
ทั้ง หลาย ของ พวก เรา ที่ ปง ถึง คฤหัสถ์ ก็ มี อยู่ แม้ พวก คฤหัสถ์ ก็ ย่อม เร่า 



เสถียร โพ ธินัน ทะ ๕๙ 

นี้ ควร แก่ ท่าน ทั้ง หลาย ผู้ เป็น สม ณ ศาก ย บุตร นี้! ม , ควร แก่ ท่าน ทั้ง หลาย ดัง 
นี้ ถ้า พวก เรา จัก พร้อม กัน ถอน สิกขาบท เล็ก ๆ น้อย ๆ ไซร้ ก็ จัก มี 
ผู้ กล่าว ว่า พระ สม ณ โค ดม ทรง บัญญัติ สิกขาบท เพื่อ เหล่า สาวก ชั่ว กาล 
แห่ง ควัน ไฟ พระ ศาสดา ของ สาวก เหล่า นี้! ด้ดำ รง อยู่ แล้ว เพียง ใด สาวก 
เหล่ านี้ก็ ศึกษา แล้ว ใน สิกขาบท ทั้ง หลาย เพียง นั้น เพราะ พระ ศาสดา ของ 
สาวก เหล่า นี้ ปรินิพพาน แล้ว บัด นี้ เหล่า สาวก จึง ไม่ ศึกษา ใน สิกขาบท ทั้ง 

หลาย ก็ ถ้า ความ พรั่ง พร้อม ของ สงฆ์ ถึง ที่ แล้ว ไซร้ สงฆ์ พึง ไม่ บัญญัติ 
สิกขาบท ที่ ยัง มิ ได้ ทรง บัญญัติ พึง ไม่ ตัด ทอน สิกขาบท ที่ ทรง บัญญัติ แล้ว 
พึง สมาทาน ประพฤติ ใน สิกขาบท ตาม ที่ ทรง บัญญัติ ไว้ นี้ เป็น ญัตติ.... 
ฯลฯ ท่าน ผู้ ใด เห็น ว่า สมควร ท่าน ผู้ นั้น พึง นิ่ง เฉย ท่าน ผู้ ใด เห็น ว่า ไม่ 
สมควร ท่าน ผู้ นั้น พึง พูด ขึ้น” เมื่อ สิน กระแส ประกาศ ของ ท่า นม หา- 
ก สส ปะ แล้ว ปรากฏ ว่า ที่ ประชุม เห็น พ้อง ด้วย จึง เป็น อัน ถือ ว่า นับ ตั้งแต่ 
กาล บัด นั้น เป็น ต้น ไป สงฆ์ (เฉพาะ ฝ่าย เห็น ด้วย กับ พระ มหา กัสส ปะ) จะ 
ไม่ ถอน สิกขาบท แม้ เล็ก น้อย เลย คณะ สงฆ์ คณะ นี้ จึง ได้ ปรากฏ นาม สืบ 
ต่อ มา ว่า คณะ เถรวาท หรือ สถ วีร วาท หรือ อีก นัย หนึ่ง เรียก ว่า “วินัย วาที” 
ก็ เรียก ได้ เพราะ ถือ ตาม มติ ของ พระ เถรานุเถระ อัน มี พระ มหา กัสส ปะ เป็น 
ประมุข 

การ ปรับ อาบัติ พระ อานนท์ 

สมัย นั้น ที่ ประชุม ได้ ลง มติ ปรับ อาบัติ ทุก กฎ แก่ พระ อาน นทเถระ เจ้า 
เป็น ข้อ ๆ ดัง นี้ 

๑. ข้อ ที' ไม่ ได้ ทูล ถาม ถึง สิกขาบท เล็ก น้อย ว่า ได้แก่ อะไร บ้าง 
๒. ข้อ ที่ เหยียบ ผ้า วัสสิ ก สาฎก ของ พระ ผู้มีพ ระ ภาค เจ้า 
ฅ. ปล่อย ให้ พวก สตรี ถวาย บังคม พระ สรีระ ก่อน และ พวก นาง 



๖๐ 



ประวัติ ศาสตร์ พระ พุทธ ศาสนา 



ก็ ร้องไห้ นํ้า ตา เปียก เ! เอน พระ สรีระ 

๕. ไม่ ทูล วิงวอน พระ ศาสดา ให้ ทรง ดำรง อยู่ ตลอด กัป เมื่อ 
พระองค์ ทรง นิมิต โอภาส 

๔. ขวน ขวา ย ให้ สตรี ได้ บวช ใน ธรรม วินัย 

พระ อานนท์ ก็ก ลาว อธิบาย การ กระทำ ของ ท่าน ทั้ง ๕ ข้อ นั้น ว่า 

๑. เพราะ มิ ได้ รำลึก ถึง 

๒. ที่ เหยียบ ล่วง เกิน ไม่ ใข้ เพราะ ความ ไม่ คารวะ 
ถ. เพราะ เห็น ว่า สตรี เหล่า นั้น ไม่ ควร จะ อยู่ ใน เวลา วิกาล จึง ให้ 
พวก นาง ถวาย บังคม ก่อน 

๕. เพราะ ถูก มาร ดล จิต จึง มิ ได้ ทูล วิงวอน 

๔. เพราะ เห็น ว่า พระ มหา ป ซา บดี โค ตมีนั้ เปีน พระ เจ้า น้า ถวาย 

ขีโร ทกแด , พระ ผ้มีพ ระ ภาค เจ้า ใน เยา ว กาล จึง ขวน ขวา ย ให้ สตรี ได้ บวช 

ใ โ! 

เน ธรรม วินัย 

แด 1 พระ อานนท์ ท่าน เป็น นัก ประชาธิปไตย แท้ เมื่อ ที่ป่ ระ ชุม ลง มติ 
ปรับ อาบัติ ท่าน ก็ ไม 1 ขัด ขืน ต่อ ความ เห็น ของ คน ส่วน ใหญ่ จึง ได้ กล่าว ว่า 
“ข้าพเจ้า ไม่ เห็น อาบัติ ทุก กฎ นั้น แต่ เพราะ เขือ ท่าน ทั้ง หลาย ข้าพเจ้า 
ขอ แสดง ทุก กฎ นั้น ณ บัด นั้” ความ พิสดาร เหล่า นี้ มา ใน วินัย ปีฎ ก- 
จุลวรรค อัน ผู้ ปรารถนา ใคร่ ทราบ พึง ด้น ดู เทอญ 

ครั้ง นั้น ได้ ทำ สังคายนา อยู่ ถึง ๓ เดือน จึง แล้ว เสร็จ ภาย ใต้ 

พระ บรม ราชูปถัมภ์ ของ พระ จอม มคธ อชา ตถัต รู 



พระ ปุราณะ ค้าน การ ประชุม 

ใน จุลวรรค แห่ง วินัย ปิฎก ของ ฝ่าย เถรวาท กล่าว ว่า สมัย นั้น ยัง มี 







I เสถียร โพ ธินัน ทะ ๖ 6) 

พระ เถระ ชื่อ ปุราณะ พา บริวาร ๕๐๐ รูป จาริก มา แต่ ทักขิณา คีรี ชนบท 0 
มา พัก ที่ เวฬุ วนา ราม กรุง ราช คฤห์ พวก ภิกษุ ทั้ง หลาย ที่ ได้ ประชุม ร้อย 
กรอง พระ ธรรม วินัย ก็ ได้ บอกกล่าว ถึง การ สังคายนา ว่า “นี่ แน่ะ ท่าน 
ปุราณะ ! พระ ธรรม วินัย อัน ภิกษุ เถระ ทั้ง หลาย สังคายนา เสร็จ แล้ว ท่าน 
จง เข้า ถึง พระ ธรรม วินัย ที่ สังคายนา แล้ว นั้น” พูด ง่าย ๆ ก็ ว่า ท่าน จง รับ รูไว้ 
แต่ พระ ปุราณะ สนอง ไป ว่า “อา วโส ! พระ ธรรม วินัย เป็น อัน ภิกษุ ผู้ เถระ 
ทั้ง หลาย สังคายนา ก็ดี แล้ว แต่ ส่วน ข้าพเจ้า ได้ ฟัง ได้ รับ สนอง จำเพาะ พระ 
พักตร์ พระ ผู้มีพ ระ ภาคอย่าง ใด แล ข้าพเจ้า ก็ จัก ทรง ไว้ อย่าง นั้น เทียว” 

แปล ง่าย ๆ ก็ ว่า ที่ ท่าน ทำ ไป ก็ดี แล้ว เป็น ส่วน ของ ท่าน ส่วน ของ เรา นั้น 
เรา จัก ถือ ตาม ที่ เรา ได้ รู! ด้ฟัง มา จาก พระ พุทธองค์ คือ พระ ปุราณะ ไม่ รับ 
รอง การ ประชุม ของ สงฆ์ ฝ่าย พระ มหา กัสส ปะ นั่น เอง 

สาเหตุ ของ การ ค้าน 

ใน วินัย ปิฦก ของ ฝ่าย นิกาย ธรรม คป ตะ และ ของ นิกาย มหิ คาส กะ 

. V 1 จ "โ 

\ กล่าว ว่า สาเหตุ ของ การ ไม่ รับรอง ผล สังคายนา ค่รัง นัน เพราะ พระ ปุราณะ 

เ; มี ความ เห็น ใน พระ วินัย บาง ข้อ แตก กับ พระ มหา กัสส ปะ ใน วินัย ปิฎก ของ 

! นิกาย ธรรม คุป ตะ กล่าว ว่า เมื่อ พระ อร ทันต์ ทั้ง หลาย ทำ สังคายนา เสร็จ 

[ แล้ว พระ ปุราณ เถระ พา บริวาร ๕๐๐ มาส่ สำนัก ของ พระ มหา กัสส ปะ 
ขอ ร้อง ให้ พระ มหา กัสส ปะ เรียก ประชุม สงฆ์ ๕๐๐ สาธยาย พระ ธรรม วินัย 
} ที่ สังคายนา ไป แล้ ว ให้ ฟัง ใหม่ พระ มหา กัสส ปะ จึง ต้อง เรียก ประชุม พระ 

I 8 อรรถกถา แก้ ว่า ต ต, ถ ทกฃิ ณา คิริ สฺมินฺ ติ คิรี ติ ปพพ โต ราช คหํ ปริ ฤฃิปิ ตุ วา ฮิต?! ส 
I ป พ. พตสฺ ส ทกฺฃิ ณาทิ สา ภา เค ชน ปทสฺ เสตํ นามํ ฯ แปล ว่า ใน คำ ทั้ง หมด (เฉพาะ คำ ว่า 

!' คิริ ใน คำ ว่า ทกฃิ ณ,' ไ คิริ สฺมึ แปล ว่า ภูเขา ฯ) ศัพท์ ว่า ท ก. ฃิณา คิรี นั้น เป็น ซื่อ รอง ชนบท 

ใ ซึ่ง อยู่ ทาง ทิศ ใต้ ของ ภูเขา ลูก หนึ่ง ซึ่ง ตั้ง ล้อม รอบ กรุง ราช คฤห์ อยู่ 

ไ 



๖๒ ประวัติ ศาสตร์ พระ พุทธ ศาสนา 

อรหันต์ ๕๐๐ รูป อีก ครั้ง หนึ่ง และ เริ่ม ปุจฉา วิสัชนา พระ ธรรม วินัย กับ 
พระ อานนท์ และ พระ อุ บาลี อีก จน จบ เมื่อ จบ แล้ว พระ ปุราณะ ก็ กล่าว ว่า 
พระ ธรรม วินัย ที่ สังคายนา ไป แล้ว นั้น ตน เห็น ด้วย หมด แต่ มี สิกขาบท อยู่ 
๘ ประ การที่ ตน ไม่ เห็น ด้วย และ ตน เอง ก็ ได้ สดับ มา จาก พระ ผู้มีพ ระ ภาค 
อร หัน ต สัมมา สัมพุทธะ พระองค์ นั้น เอง ที่ ทรง มี พุทธ านุญ าต ให้ ภิกษุ 
ทั้ง หลาย ประพฤติ ได้ สิกขาบท ๘ ข้อ นั้น ได้ สอบ กับ คัมภีร์ วินัย ปิฎก 
เภสัช ช ขัน ธ กะ ฝ่าย บาลี ได้ ความ พอ เทียบ ว่า ตรง กัน คือ 



๑. อันโต วุต ถะ 


ของอยู่ ภาย ใน ที่ อยู่ 


๒. อันโต ปัก กะ 


ให้ สุก ใน ภาย ใน ที่ อยู่ 


ถ. สาม ปัก กะ 


ให สุก เอง 


๔. อุค ๑ หิต ะ 


หยิบ ของ ยัง ไม่ ได้ รับ ประเคน 


๔. ต โต นีหฏ ะ 


ของ ที่ นำ มา จาก ที่ นิมนต์ 


๖. ปุเร ภัต ตะ 


ของ รับ ประเคน ใน กาล ก่อน แห่ง ภัต 


๗. ว นัฏ ฐะ 


ของอยู่ ใน ป่า 


๘. โปก ขรัฏ ฐะ 


ของอยู่ ใน สระ 


พระ ปุราณะ เข้า ใจ ว่า 


วินัย ทั้ง ๘ ฃ้อนี้ พระ พุทธองค์ ทรง อนุญาต ให้ 


แก่ สงฆ์ ว่า ประพฤติ ได้ แต่ พระ มหา กัสส ปะ ค้าน ว่า ทรง มี พุทธ านุญ าต จริง 



เช่น กล่าว การที่ พระองค์ อนุญาต เช่น นั้น ก็ เฉพาะ แต่ ใน เวลา ข้าว แพง 
ทรง มี พระ กรุณา ใน หมู่ ภิกษุ ไม่ ให้ ภิกษุ ทั้ง หลาย ลำบาก จึง อนุญาต แต่ 
เมื่อ พ้น กาล ข้าว แพง แล้ว พระ ผู้มีพ ระ ภาค ก็ ได้ บัญญัติ ขึ้น ใหม่ พระ 
ปุราณะ ก็ โต้ ว่า ข้า แต่ ท่าน กัสส ปะ ผู้ เจริญ พระ ผู้ มี พระ ภาค ทรง มี 
สัพ พัญฌุ ต ญาณ ไม่ สมควร ที่ จะ บัญญัติ ให้ แล้ว ก็ อนุญาต หรือ ทรง มี 
พุ ท ธานุ ญา ต แล้ว กั๊ก สับ บัญ ญัติ ขึ้น ใหม่ มิ ใช่ หรือ (คือ ไม่ ควร มี การก สับ ไป 
กลับ มา ดู ไม่ แน่ นอน) พระ มหา กัสส ปะ ก็ แย้ง ว่า “ก็ เพราะ , พระ ผู้มี พ' ระ ภาค 



เสถียร โพ ธินัน ทะ ๖ ฅ 

I ทรง มี สัพ พัญฌุ ต ญาณ น่ะซิ พระองค์ จึง สมควร ใน การ บัญญัติ แล้ว ก็ 

I อนุญาต หรือ ทรง มี พุทธ านุญ าต แล้วกลับ บัญญัติ ขึ้น ใหม่ ท่าน ปุราณะ ! 

\ พวก เรา ได้ บัญญัติ ว่า อ้น ใด ที่ พระ ผู้ม็พ ระ ภาค มิ ได้ ทรง บัญญัติ พวก เรา 

จัก ไม่ บัญญัติ อัน ใด ที่ พระ ผู้มีพ ระ ภาค ทรง บัญญัติ แล้ว พวก เรา จัก ไม่ 
ถ่าย ถอน ควร ประพฤติ ปฏิบัติ ตาม วินัย ของ พระองค์ เช่น นี้” พระ ปุราณะ ก็ 
ว่า ตน จัก ปฏิบัติ ตาม มติ ของ ตน ใน ปกรณ์ ฝ่ายมหายาน กล่าว ว่า พระ 
ปุราณะ ได้ พา ภิกษุ บริวาร ไป ทำ สังคายนา ใหม่ ต่าง หาก เกี่ยว กับ เรื่อง 
I พุทธ านุญ าต แล้วกลับ ทรง บัญญัติ ให้ ใหม่ นั้น ใน มหิ คา สก วินัย กล่าว ว่า 

ทรง บัญญัติ ใหม่ อีก ที่ เมือ งเว สาลี ๔ ข้อ ที่ เมือง สา วัต ถี อีก ๓ ข้อ (ฝ่าย 
นี้ ว่า มี เพียง ๗ เท่า นั้น) ใน วินัย ฝ่าย บาลี เรา ก็ อาจ พบ ข้อ ความ นี้ แต่ 
1 ว่า ทรง บัญญัติ ใหม่ บั้ง ๘ ข้อ ที่ เมือ งเว สาลี วินัย ป็ฎก บาลี เล่า ว่า ก็ โดย 

ะ สมัย นั้น แล เมือ งเว สาลี เป็น เมือ งที่มี ภิกษา หา ได้ ง่าย ข้าวกล้า ดี อาจ เพื่อ 

[ เป็น อยู่ ไม่ ลำบาก ครั้ง นั้น แล พระ ผู้มืพ ระ ภาค เสด็จ หลีก เร้น อยู่ เกิด ความ 

I ตรึก ใน พระ ทัย ว่า วัตถุ บั้ง หลาย ใด ที่ เรา อนุญาต แล้ว แก่ ภิกษุ ใน กาล มี 

I ภิกษา หา ได้ ยุาก ฯลฯ คือ อันโต วุฏฐ ะ ฯลฯ โปก ฃรัฏ ฐะ ทุก วันนี้ 

พวก ภิกษุ ยัง ฉัน ของ เหล่า นั้น อยู่ หรือ หนอ ครั้ง นั้น พระ ผู้มีพ ระ ภาค เสด็จ 
ออก จาก ที่ เร้น ตรัส เรียก พระ อานนท์ มา แล้ว ตรัส ถาม พระ เถระ เจ้า ก็ 

ทูล ว่า พวก ภิกษุ ยัง ฉัน กัน อยู่ 

\ พระ พุทธองค์ ให้มื พุทธ บัญชา เรียก ประชุม สงฆ์ แล้ว ตรัส ว่า “ภิกษุ 

บั้ง หลาย ! ของ เหล่า ใด ที่ เรา อนุญาต แก่ เธอ บั้ง หลาย ใน กาล ข้าว แพง ฯ คือ 
1 อ้น โต วุฏฐ ะ ฯลฯ โปก ฃรัฏ ฐะ เรา ห้าม ของ เหล่า นั้น ตั้ง แต่ วันนี้ เป็น ต้น [ป 

ฯลฯ ภิกษุ บั้ง หลาย ของ ที่ เป็น อันโต วุฏ ระ อันโต ปัก กะ สาม ปัก กะ 
อุค คหิ ตะ ปฏิค ค หิต กะ ภิกษุ ไม่ ควร ฉัน ภิกษุ ใด ฉัน ภิกษุ นั้น ต้อง อาบัติ 
ทุก กฎ อนึ่ง ภิกษุ บั้ง หลาย ของ ที่ นำ มา แต่ ที่ นิมนต์ ที่ รับ ไว้ ก่อน ภัต กาล 



๖๔ ประวัติ ศาสตร์ พระ พุทธ ศาสนา 

ที่ เป็น ว นัฏ ฐะ โปก ขรัฏ ฐะ ภิกษุ ผู้ ฉัน เสร็จ แล้ว ห้าม ภัต แล้ว ไม่ ควร ฉัน 
ซํ้า อีก ภิกษุ ใด ฉัน พึง ปรับ ภิกษุ นั้น ตาม ธรรม (คือ อาบัติ' ใ' นอน ติริต ต- 
สิกขาบท)” 

* 

ข้อ วิจารณ์ ของ ผู้ เขียน 

จาก เรื่อง ราว นี้ เป็น ประจักษ์ พยาน แก่ เรา ว่า ปฐม สังคายนา นั้น 
เป็น การทำ ขึ้น โดย ภิกษุ หมู่ หนึ่ง เท่า นั้น ยัง มี ภิกษุ อีก จำนวน มาก ที่ ไม่ ได้ 

เข้า ประชุม แล ใน จำนวน ภิกษุ เหล่า นี้ คง มี บาง หมู่ ที่ ไม่ พอ ใจ ใน การ 
สังคายนา ของ ฝ่าย พระ มหา ภัสส ปะ และ คง มี หลาย หมู่ โดย เฉพาะ หมู 1 สงฆ์ ฝ่าย 
พระ ปุราณะ พระ ปุราณะ เอง ตาม เรื่อง ราว คง เป็น พระ เถระ สำคัญ รูป หนึ่ง 
มิ ฉะนั้น เหตุ ไร พระ มหา ภัสส ปะ จึง ต้อง มา เสีย เวลา ชุมนุม สงฆ์ ทำ สังคายนา 
ให้ ใหม่ ให้ ดู และ เหตุการณ์ ๗ น นั้โด้ เป็น ส่วน สำคัญ ที่ สนับ สนุน ความ 

เชื่อ ถือ ของ พุทธ คา สนิก ฝ่ายมหายาน ว่า พวก มหายาน ได้ ออก ไป ตั้ง กอง 
สังคายนา ต่าง หาก จาก คณะ สงฆ์ ฝ่าย พระ มหา ภัสส ปะ ซึ่ง จัก ได้ อธิบาย ใน 
เบื้อง หน้า ส่วน ปัญหา เรื่อง สิกขาบท ๘ ข้อ นั้น ถ้า พิจารณา แล้วจะ เห็น 
ได้ ว่า ข้อ อ้าง ของ ฝ่าย พระ ปุราณะ ไม่ มี เหตุผล พระ สัมมา สัม พุทธเจ้า ทรง 
เป็น ผู้ รอบคอบ ทรง ปัญญา เฉียบ แหลม ไม่ นิยม ใน วัตรปฏิบัติ ที่ ตึง เครียด 
ย่อม ทรง ผ่อนผัน ไป ตาม กาล ซึ่ง ได้ อธิบาย อย่าง พิสดาร แล้ว ใน บรรพ ต้น 
อย่าง ไร ก็ ตาม เรื่อง ราว นี้ก็ ยัง แสดง ให้ เห็น ว่า การที่ ไม่ มี นิยม ให้ เขียน 
พระ ธรรม คำ สอน ให้ แพร่ หลาย ใน สมัย ก่อน ให้ เป็น หลัก ฐาน ใช้ แต่ การ 

ทรง จำ ถ่าย ทอด กัน มา นั้น บาง ทีก็ อาจ มี การ คลาด เคลื่อน เช่น จำ ผิด หรือ 
นึก ไม่ ออก เช่น พระ ปุราณะ เป็น ต้น การที่ สังคายนา ก็ เป็น การ สอบ ทวน 
ความ ทรง จำ ของ สงฆ์ ให้ เข้า รูป เข้า รอย เป็น อัน เดียว กัน นั่น เอง 



